ARAWNGJUMU-AH 

K ahigtan at mga A lituntunin nito 


I nihanda ng 

Tanggapan ng Pananaliksik 
At Pagsasaibang-wika 

AL-AHSAISLAMIC GENTER 


I sinalin ni 

Saminodin Manshawie 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito [D 


PAUNANG SALITA NG TAGAPAGSALING-WIKA 

Purihin at pasalamatan natin si Allah M, ang 
Panginoon ng lahat ng nilikha, nawa'y ang 
pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na 
kapayapaan ay matamo ni Propeta Muhammad, 
ang kahuli-hulihang Propeta at Sugo para sa 
sangkatauhan. 

Ang araw ng jumu-ah at mga alituntunin nito ay 
bagay na kailangang malaman at maunawaan ng 
lahat ng Muslim, kaya't pinagsikapang maisalin 
ito sa wikang Tagalog mula sa wikang Arabe, sa 
tulong ni Allah at pagkatapos aysa tulong ng mga 
kapatid na nagrepaso nito (gantimpalaan nawa 
silang lahat ni Allah) ay naihanda ito sa madali at 
magaang pamamaraan. Hangad natin mula kay 
Allah M na gawin Niya itong kapaki-pakinabang at 
lubos na para lamang sa Kanya, Ameen. 


Saminodin P. Manshawie 
Rajab 7,1427H -August2, 2006 CE 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito [U 


Sa ngalan ni A llah, ang P inakamaawain, 
A ng P inakamahabagin 


Ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang, 
nawa'y ang pagpapala at kapayapaan ay matamo 
ng Sugo ni Allah at sa kanyang mga pamilya at 
mga kasamahan at sa sinumang sumunod sa 
kanyang mga aral, ang mga sumusunod: 

Tunay na itinaas ni Allah*^ ang kahigtan ng 
ibang mga lugar at pinili naman Niya ang ibang 
mga panahon at hinigit Niya sa mga buwan ay ang 
buwan ng Ramadan at sa mga araw ay ang araw 
ng ArahahT dalawang Eid^ at ang araw ng jumu- 
ah. 

Ang araw ng jumu-ah ay may mataas na 
puwesto at katayuan sa Islam, tulad ng mga 
nabanggit na Hadith ni Propeta Muhammad M 


1 Ang pananatili ng mga peregrino sa lugar ng Arafah na malapit sa 
Makkah, ito'ysa ikasiyam na araw ng buwan ng Dhul-Hijja. 

2 Ito'y pista ng mga Muslim sa buong mundo bawat taon at ipinagdiriwang 
ito hanggang tatlong araw. Eidul-Fitr; bilang pagtatapos ng pag-aayuno sa 
buwan ng Ramadan at ito'y ginaganap sa unang araw ng buwan ng 
Shawwal. Eidul-Ad-ha; araw ng pag-aalay, ito ang pagsasakripisyo ng hayop 
para kay Allah M, ginaganap ito sa ikasampung araw ng buwan ng Dhul- 
Hijja. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


kung saan nagtutukoy na ito'y di-pangkaraniwan 
at natatangi sa ibang mga araw, kasama na rito 
ang mga sumusunod: 

1. ANG J UMU-AH AY PANGUNAHIN SA MGAARAW: 




Sinabi ni Propeta M uhammad 'Tunay na 
ang araw ng jumu-ah ay pangunahin sa mga 
araw at ito ang pinakadakilang araw kay Allah, 
bagkos ito'y mas dakila kay Allah, kaysa sa araw 
ng Eidul-Adh-ha at Eidul-Fitr" (sahih ibnu Majah) 


^ji Afcfci.P' ^ji • tfc:aj^ 

-i ^ “ -i 

(pL*. ^;>fc-fc9) . 


At sinabi pa niya M'- 'Ang pinakamabuting 
araw na sinikatan ng Araw ay sa araw ng jumu- 
ah, dito nilikha si Adam, dito siya pinapasok sa 
paraiso at dito rin siya ay pinalabas mula rito." 

(Sahih Muslim) 





Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito [U 


2. ANG ARAW ITO AY PISTA NG MGA MUSLIM: 

Kapag tumapat ang Eidul-Fitr o di-kaya'y 
Eidul-Ad-ha sa araw ng jumu-ah, magiging dalawa 
ang pista o pagdiriwang sa araw na ito, sinuman 
ang magsagawa ng Salatul-Eid, ay maaari na 
siyang hindi magsagawa ng Salatul-] umu-ah 
dahil ito'yhindi na sapilitan para sa kanya^. 

Noong binasa ni ibnu Abbas 4^ ang Ayah: 

> } y t ty t 

"Sa araw na ito ayAking ginanap para sa inyo ang 
inyong Deen^..." (5:3) 

At naroroon ang isang Hudyo na nagsabi sa 
kanya: kung ang Ayah na iyan ay saamin 
ipinahayag, ito'y ituturing naming pista. Sinabi ni 
ibnu Abbas: Tunay na ito ay ipinahayag at tumapat 
sa dalawang pista ng mga Muslim, sa araw ng 
jumu-ah ataraw ng Arafah". (sahihAi-Tirmidhi) 


^ Ngunit kailangan niyang magsagawa ng Salatul-Dhuhr. 
^ Batas, sistema o pamamaraan ng pamumuhay. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 6 ^ 


3. ANG ARAW NA ITO AY NAGIGING 
KAPATAWARAN SA MGA KASALANAN: 


(ll U U 3j l? J\ 2^1" y 136 




o: 


Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Ang 
jumu-ah hanggang sa ikalawang jumu-ah ay 
kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan 
sa pagitan nito, huwag lang makagawa ng mga 
malalaking kasalanan" (sahihibnuMajah) 




2jVU 'JJj iUir lU il UU ‘dai- 


;r' 




Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Sinuman 
ang naligo at pagkatapos ay pumunta sa Masjid 
upang isagawa ang Salatul-jumu-ah at siya ay 
nagsagawa ng Sunnah^ na pagdarasal sa abot ng 
kanyang makakayang bilang na Rak-ah at 
pagkatapos ay nanahimik hanggang sa matapos 


^ Kusang-loob na karagdagang dasal. 





Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


ang Imam sa kanyang sermon at pagkatapos ay 
nagsagawa ng Salatul-jumu-ah kasama ng Imam, 
ipapatawad sa kanya ang mga kasalanang 
nagawa niya sa pagitan ng dalawang jumu-ah at 
karagdagan pang tatlong araw". (sahiu Musiim) 

4. ANG NAGLALAKAD PATUNGONG MASJID SA 
ARAWNG JUMU-AH: 

Sa bawat hakbang niya ay may nakalaang 
gantimpala na ang katumbas ay isang taon na 
pagsamba na may mga pag-aayuno at 
pagsasagawa ng Salah sa gabi. 




Sinabi ng Sugo ni Allah^: "Sinuman ang 
naligo sa araw ng jumu-ah at hinugasan ang ulo 
at maagang pumunta sa Masjid at inabot ang 
unang sermon at lumapit sa lugar ng Imam at 
nakinig at nanahimik sa sermon, ang bawat 
hakbang na inilalakad niya ay gagantimpalaan at 
ang katumbas ay isang taon na may mga pag- 
aayuno at pagsasagawa ng Salah sa gabi". (sahih 

Al-Tirmidhi at Sahih AI-Nasa-i) 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito □l 


5. SAARAW NG J UMU-AH AY MAYISANG ORAS NA 
KATANGGAP-TANGGAP RITO ANG PANALANGIN: 




^ 51 " 

^ ollapl 'lil 1 


Sinabi ni Propeta M uhammad M' "Tunay na 
nasa araw ng jumu-ah ang isang oras na kapag 
matiyempuhan ng isang Muslim na siya ay 
nanalangin kay Allah sa oras na ito ng mga 
kabutihan, maliban na ibigay sa kanya ni Allah 
ang kanyang panalangin', at kanyang sinabi: 'At 
ito'y saglit na oras.'" (Muttafaqun Alayhi) 

At ang pananaw ng karamihang Pantas sa Islam 
tungkol sa oras na kung saan hinahangad ritong 
tanggapin ang panalangin, aynasa pagkatapos ng 
Salatul-Asr at ganoon din na hinahangad mula sa 
pagkatapos ng tanghaling tapat. Kaya 
kinakailangan sa isang Muslim na paramihin ang 
panalangin niya sa oras na ito para sa kanyang 
sarili atsa kanyang mga kapatid na Muslim. 





Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito | 9 | 


6. INILAAN Nl ALLAH M ANG ARAW NG JUMU-AH 
SA UMMAH^ NA ITO AT HINDI IPINAGKALOOB SA 
MGAANGKAN NG KASULATAN: 


lj\ Iaj jdl\ ^ 1>bJ L^bsAI bjj-_w1\ 

3j1jU1j luiii 3j3^li ikT ^ai ^3^ ui ^ 3,>.iiij Uj^1j 

(bJp ^lt>31 ^-j?gUl ^Uall ^jj 


Sinabi ni Propeta Muhammad M' "Hindi 
pinatnubayan ni Allah sa jumu-ah ang mga taong 
nauna sa atin, kaya naging kaarawan ng mga 
Hudyo, ay araw ng Sabado at sa mga Kristiano ay 
araw ng Linggo. At ipinagkaloob sa atin ni Allah at 
tayo'y Kanyang pinatnubayan sa araw ng jumu- 
ah, at isinunod Niya sa araw ng jumu-ah ang 
Sabado at ang Linggo at sila'y sumusunod sa atin 
sa araw ng paghuhukom. Tayo ang mga taong 
huli sa mundong ito ngunit mga pangunahing 
Ummah sa kabilang buhay at unang bibigyan ng 
paghuhukom bago isunod ang ibang mga nilikha". 

{Muttafaqun Alayhi) 


^ Mga tagasunod ni Propeta Muhammad # 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


7. ANG ARAW NG PAGHUHUKOM AY HINDI 
MAGAGANAP MALIBAN SAARAW NG JUMU-AH. 

V' -M Dji“j 3'^ 

Sinabi ni Propeta Muhammad ^:"Hindi 
magaganap ang araw ng paghuhukom maliban 
sa araw ng jumu-ah". (sahihMusiim) 

8. ANG PAGKAMATAY SA ARAW NG JUMU-AH AY 
KASAMA SA MGA PANGITAIN NG MAGANDANG 
KAMATAYAN: 


'il j' ^ U" M 3A3 D'i 


Sinabi ni Propeta Muhammad "Walang 
sinumang Muslim na mamamatay sa araw ng 
jumu-ah o di-kaya'ysa gabi ng jumu-ah, maliban 
na siya'y pangalagaan ni Allah M mula sa 
mangyayaring pagsubok sa libingan". (Ahmad at Al- 

Tirmidhi) 





Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito ii ^ 


Ang nabanggit na kahigtan sa Hadith na ito ay 
para lamang sa tao na ang tanyag sa kanyang 
mga gawain ay ang pagiging matuwid at mabuting 
Muslim. 


9. ANG PAGPAPABAYA NG SALATUL-J UMU-AH AY 
KASAMA SA MGA MALALAKING KASALANAN: 


Tunay na si Propeta Muhammad M ay 
nagbigay ng mahigpit na babala para sa mga 
taong nagpapabaya ng Salatul-] umu-ah, sinabi 
niya: 


« ^ ^ 
(pL** ^ 


"Magsitigil na ang mga grupo sa kanilang 
pagpapabaya ng mga Salatul-jumu-ah at kung 
hindi ay seselyuhan ni Allah M ang kanilang mga 
puso at sila ay magiging kabilang sa mga taong 
pabaya". (sahihMusiim) 


‘ 3^J 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito Qil 


Sinabi pa niya: "Sinuman ang magpaliban 
ng tatlong jumu-ah sanhi ng katamaran sa 
pagsasagawa nito, seselyuhan ni Allah li ang 
kanyang puso". {Al-Tirmidhi at AI-Nasa-i) 


(pL..,* ‘^•%-a] 1 


Sinabi pa niya: "Tunay na nilayon kong 
pag-utusan ang isang lalaki para pangunahan 
ang mga tao sa Salah at aking susunugin ang 
mga tahanan ng mga kalalakihang hindi 
nagsasagawa ngjumu-ah". (sahihMusiim) 

Malinaw sa mga Hadith na ito na binibigyan ng 
kahalagahan ang Salatul-j umu-ah at hindi ito 
nangangahulugan na ang Pardh^ na Salah lamang 
ay ang Salatul-j umu-ah bagkos ipinag-uutos ang 
Salah sa jumu-ah at ang mga Salah na limang 
beses sa bawat araw nang sama-sama sa Masjid. 


^ Itinakdang Tungkuling Dasal. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


MGAALITUNTUNIN SAARAWNG JUMU-AH 

? Mga Kautusan sa Araw ng Jumu-ah: 

1. Ang Pananahimik para makinig ng pangaral at 
ang pag-iwas na makapagsalita at magkamali: 




Sinabi ni Propeta Muhammad "Kapag 
sinabi mo sa iyong kasama sa araw ngjumu-ah 
na manahimik ka! habang ang Imam ay 
nangangaral, tunay na ikaw ay nakagawa ng 
kamalian sa jumu-ah". (Muttafaqun Alayhi) 

2. Ang pagsasagawa ng dalawang Rak-ah na 
Salah bago umupo, kahit na sa kanyang 
pagpasok ay nasa kasalukuyang pangangaral ang 
Imam: 


Ayon kayjabir.#. sinabi niya: Pumasok ang 
isang lalaki sa Masjid sa araw ngjumu-ah habang 
si Propeta Muhammad M ay nangangaral at 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


kanyang sinabi: ikaw ba ay nakapagsagawa ng 
Salah? Sabi ng lalaki hindi po, sabi niya: tumayo 
ka at magsagawa ka ng dalawang Rak-ah". 

(Muttafaqun Alayhi) 

At kanya ring sinabi: dumating si Saleek Al- 
Ghathani sa araw ng jumu-ah habang si Propeta 
Muhammad M ay nangangaral at siya ay umupo 
at sinabi niya sa kanya: 0 Saleek! Tumayo ka at 
magsagawa ka ng dalawang Rak-ah at pagaanin 
mo ito". At kanyang sinabi: 




"Kapag dumating ang isaman sa inyo sa 
araw ng jumu-ah at ang Imam ay nangangaral, 
magsagawa muna ng dalawang Rak-ah na 
Sunnah at pagaanin ito". (Musiim) 










3. Ang Salatul-Jumu-ah: 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Ang 
Salatul-jumu-ah ay itinakdang tungkulin ng bawat 
Muslim na isagawa ito nang sama-sama maliban 
sa apat: aliping may nagmamay-ari, babae, bata 

at maysakit". (Abu Dawud Sahhahu Albani) 


MGA MAIINAM NAGAWAIN SAARAW NG JUMU-AH 

May mga maiinam na gawain sa araw na ito, at 
kasama na rito: 


1. Ang pagbabasa ng Surah Al-Sajdah (Kabanata 
32) sa unang Rak-ah at Surah Al-lnsan (Kabanata 
76) sa ikalawang Rak-ah ng Salatul-Fajr". (ito'y nasa 

Hadith na Muttafaqun Alayhi) 


2. Ang pagpaparami ng pagbati kay Propeta 
Muhammad Sinabi niya: 


^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i } ■^ ^ ■^ 

. 3^ ^ 51rj 3^ 3l 3^ 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 16 j 


"Ang pinakamainam sa inyong mga araw 
ay ang araw ng j umu-ah, dito nilikha si Adam ,msi 
at dito rin siya binawian ng buhay at dito rin ang 
araw ng pag-ihip (ni anghel lsrafeel sa trompeta) 
at dito rin ang malakas na sigaw (na siyang 
ikagugulat ng mga nilikhang nasa mga kalangitan 
at mga kalupaan) at paramihin ninyo rito ang 
pagbati sa akin sapagka't ang inyong pagbati ay 
ipinapakita sa akin', Sinabi ng kanyang mga 
kasamahan: 0 Sugo ni Allah! paano ipapakita sa 
iyo ang aming mga pagbati kung sumapi na sa 
lupa ang iyong katawan? -ibig sabihin kanilang 
sinasabi: kinain na ng lupa ang iyong katawan? - 
sinabi niya: Tunay na si Allah M ay nagbawal sa 
lupa na huwag kainin ang katawan ng mga 
propeta sumakanila nawa ang kapayapaan ni 

Allah M"'. (AI-Nasa-i at Abu Dawud) 


3. Pagbabasa ng Surah Al-Kahf (Kabanata 18) 




Sinabi ni Propeta M'- Sinuman ang bumasa 
ng Surah Al-Kahf sa araw ng jumu-ah ay 
liliwanagan sa kanya ang pagitan ng dalawang 

jumu-ah (AI-HakimatSahhahuAI-Banl) 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 17 [| 


4. Paliligo: 


(.uip 

Sinabi ni Propeta M' "Kapag sumapit ang 
araw ng jumu-ah sa isa sa inyo, ay maligo siya". 

(Muttafaqun Alayhi) 

Ipinag-utos ni Propeta Muhammad M na maligo sa 
araw ng j umu-ah na kung saan ito'y pagpipilian at 
hindi sapilitan, at ang patunay rito ay ang sinabi ni 
Propeta Muhammad M' 




"Sinuman ang magsagawa ng Wudu sa araw 
ng jumu-ah, sa pamamagitan nito'y pagpapalain 
siya at sinuman ang maligo, ang paliligo ay mas 

mainam". (Sahlh Al-Tirmidhi at Sahih AI-Nasa-i) 


5. Paggamit ng Siwak at Pabango: 


U^l ^ ^ 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito OD 

Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Ang 
paliligo sa araw ng j umu-ah ay dapat isagawa ng 
lahat ng nasa tamang gulang, ganoon rin ang 
paggamit ng Siwak at pabango (sa lalaki) sa abot 
ng kanyang makakaya". (Muslim) 


6. Magsuot ng pinakamagandang damit na 
mayroon: 


(iu-i 12 sj ik^ 




Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Sinuman 
ang naligo sa araw ng jumu-ah at gumamit ng 
pabango kung mayroon nito at isinuot ang 
pinakamagandang damit at pagkatapos ay 
lumabas nang mahinahon sa paglalakad 
hanggang sa makarating sa Masjid at pagkatapos 
ay nagsagawa ng Sunnah na Salah kung 
magagawa niya at hindi manggambala nang 
isaman (sa mga nakaupo) at pagkatapos ay 
nanahimik sa paglabas ng Imam hanggang sa 
naisagawa ang Salatul-jumu-ah, magiging 
kapatawaran ito sa kanya para sa nagawang 
kasalanan sa pagitan ng dalawang jumu-ah". 

(Musnad Ahmad) 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


- II --0 0 ■' 0 j(- - 

jfl> i^' ir") • ij!‘y <S-yf 


Sinabi ni Propeta Muhammad "Nasa isa 
sa inyo, kung makakayang magkaroon ng 
dalawang damit na para lamang sa araw ng j umu- 
ah bukod sa damit na kanyang pangtrabaho". 

(Sunan Abi Dawud at Ibnu Majah) 


7. Ang Maagang pagpunta sa Masjid: 


^i.)o LaT^s.^ ^lj pJ ^ ^ S'^ 


jjii 3?? «j ^^'^itw 

^lj *L>-l>-i ji jl\ ^lj 


jj*«—^ ■2St;0 C> )->A>- 77 ^ bi >3 L'^ 


Sinabi ni Propeta Muhammad^: "Sinuman 
ang naligo sa araw ng jumu-ah na tulad ng 
pamamaraan ng paliligo sa janabah at pumunta 
sa Masjid sa unang oras nito, ay parang nag-alay 
ng isang kamelyo at sinuman ang dumating sa 
ikalawang oras nito, ay parang nag-alay ng isang 
baka at sinuman ang dumating sa ikatlong oras 
nito, ay parang nag-alay ng isang lalaking tupa at 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 20 | 


sinuman ang dumating sa ikaapat na oras nito, ay 
parang nag-alay ng isang manok at sinuman ang 
dumating sa ikalimang oras nito, ay parang nag- 
alay ng isang Itlog at kapag lumabas na ang 
Imam (para mangaral), ay papasok ang mga 
anghel (na nagtatala) para makinig ng pagpuri 

kay Allah3fe." (Muttafaqun Alayhi) 


8. Maging abala sa pagbati kay Propeta 
Muhammad M at paggunita kayAllah sk hanggang 
sa makalabas ang Imam: 


L a ) yS' 


Sinabi ni Propeta Muhammad M'- "Sinuman 
ang naligo at pagkatapos ay pumunta sa Masjid 
para magsagawa ng Salatul-jumu-ah at 
nagsagawa ng makakayang Sunnah na Salah (sa 
pagpasok niya sa Masjid) at pagkatapos ay 
nanahimik hanggang sa matapos ang Imam sa 
kanyang sermon at pagkatapos ay nagsagawa ng 
Salah kasama ng Imam, ipapatawad sa kanya 
ang nagawa niyang kasalanan sa pagitan ng 
dalawang jumu-ah at karagdagan pang tatlong 

araW. (Sahlh Musllm) 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


9. Ang Maagang pagsasagawa ngjumu-ah kapag 
nawala na angtanghaling-tapat; 

Sinabi ni Anas bin Malik^^: Si Propeta Muhammad 
M ay nagsasagawa ng Salatul-] umu-ah kapag ang 
araw ay pumanig na sa kanluran, sinabi rin niya: 
maaga namin isinasagawa ang jumu-ah at kami 
ay natutulog pagkatapos ng Salah. (sahihAi-Bukhari) 

Sinabi ni Salamah bni Al-Akwa'4fc: Kami ay 
nagtitipon-tipon kay Propeta Muhammad M kapag 
pumanig na ang araw sa kanluran pagkatapos ay 
umuuwi kami at sinusundan namin ang Al-Pay-a^. 

(Sahih Muslim) 

10. Pagbabasa ng Surah Al-A'la (Kabanata 87) at 
Surah Al-Ghasiyah (Kabanata 88) o di-kaya'y 
Surah AI-Jumu-ah (Kabanata 62) at Surah Al- 
Munafiqun (Kabanata 63) sa dalawang Rak-ah ng 
Jumu-ah: 

Ayon kay Al-Nu'man bin Bashir sinabi niya: 
Binabasa ni Propeta Muhammad M sa dalawang 
Salatul-Eid at Salatul-] umu-ah ang Surah Al-A'la at 
Surah Al-Ghasiyah (sahihMusiim). 


Ang anino kapag nawala na ang tanghaling tapat. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 22 


Ayon kay ibnu Abbas kalugdan nawa sila ni Allah 
M. Binabasa ni Propeta M uhammad M sa Salatul- 
jumu-ah ang Surah Al-jumu-ah at Surah Al- 
Munafiqun. (Sahih Musiim) 


11. Salah na dalawang Rak-ah 0 di-kaya'yapatna 
Rak-ah pagkatapos ng Salatul-Jumu-ah: 

Sinuman ang isagawa ito sa Masjid, ay gawin 
itong apat na Rak-ah at sinuman ang isagawa ito 
sa bahay, ay gawin itong dalawang Rak-ah. 

Sinabi ni Abdullah ibnu Omar kalugdan nawa sila 
ni Allah3fe: si Propeta Muhammad M ay hindi 
nagsasagawa ng Salah na Sunnah pagkatapos ng 
Salatul-j umu-ah hangga't sa siya'y makauwi ng 
bahay at dito'y nagsasagawa siya ng dalawang 
Rak-ah bilang Sunnah. (Muttafaqun Alayhi) 

Ayon naman kay Abi Hurayrah 4^ sinabi niya: 
Sinabi ni Propeta Muhammad^: 


. "lijl lit).» ^^14 lil" 41 3^ 


"Kapag isinagawa ng isa sa inyo ang Salatul- 
j umu-ah ay magdasal pagkatapos nito ng apat na 
Rak-ah na Sunnah." (sahihMusiim) 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 


MGAIPINAGBABAWAL SA ARAW NG 
JUMU-AH 

May mga gawaing ipinagbabawal sa araw ng 
J umu-ah at kasama na rito ang mga sumusunod: 

1. Ang magbenta at mamili pagkatapos ng 
ikalawang Adhan: Sinabi ni Allah di: 


l>l-li ^l lil \p jj>Jl J i;} 


(0 kayong mga nanampalataya! Kapag 
naipanawagan ang Salah sa araw ngjumu-ah, ay 
agad kayongtumungo sa paggunita kayAllah (sa 
sermon ng Imam at pagsasagawa ng Salah sa 
Masjid)atiwanan ninyoang pagtitinda sapagka't 
iyan ang mas mainam para sa inyo, kung ito'y 
inyong nalalaman". (AI-Jumu-ah 9) 

2. Ang manggambala sa mga nakaupong 
nakikinig sa pangaral ng Imam at ang 
paghiwalayin ang magkatabi para umupo sa 
pagitan nila: 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 24 j 


Ayon kay Abdullah bni Busrin ^ sinabi 
niya: Dumating ang isang lalaki at puwersahan 
niyang pinapatabi ang mga nakaupo upang 
pumunta sa unahan habang si Propeta 
Muhammad ^ ay nangangaral at kanyang sinabi 
sa lalaking iyon: "Umupo ka sapagka't 
nakagambala ka sa mga tao at nagpakahuli ka ng 

pagdating.'" (Abu Dawud at Sahih AI-Nasa-i at Ahmad) 


3. Ang patayuin ng isang lalaki ang kanyang 
kapatid mula sa kinauupuan niya pagkatapos ay 
umupo siya rito: 

Sinabi ni ibnu Omar (kalugdan nawa sila ni 
Allah3fe) ipinagbawal ni Propeta Muhammad M na 
patayuin ng isang lalaki ang kanyang kapatid 
mula sa kinauupuan niya at pagkatapos ay 
umupo siya rito. 

Itinanong kay Nafi' na kasamahan ni ibnu 
0mar4fc: Kung sa j umu-ah lang ba ipinagbabawal? 
Sabi niya: Sa jumu-ah at sa iba pang mga araw. 

(Bukhari) 


4. Ang pagtitipon-tipon sa loob ng Masjid bago 
isagawa ang Salatul-Jumu-ah: 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 



Ayon kay Amr bin Shu'ayb, ayon sa tatay 
niya, ayon sa lolo niya, si Propeta Muhammad M 
ay nagbawal sa loob ng Masjid na mamili at 
magbenta at kumanta ng lunggati at tula, 
ipinagbawal rin niya ang pagtitipon-tipon bago 
magsagawa ng Salah sa araw ng jumu-ah. (auu 

Dawud) 


5. Pagtaas ng dalawang kamay para manalangin 
sa sermon ng Jumu-ah, maging siya man ang 
Imam^ o Ma'mum^o, 

Maliban kung para sa Istisga^^ tulad ng 
nabanggit ni Anas bin Malik ^ ayon kay Propeta 
Muhammad ^ sa Sahih Al-Bukhari, napagtibay na 
siya M ay humingi ng ulan habang siya'y 
nangangaral sa jumu-ah at itinaas niya ang 
kanyang dalawang kamay at itinaas rin ng mga 
tao ang kanilang mga kamay (sila'y nanalangin). 

(Sahih Bukhari) 


6. Ang ibukod-tangi ang Araw ng Jumu-ah para 
pag-ayunuhan at piliin ang gabi nito para isagawa 
ang mga kusang-loob na Salah: 


^ Ang nangunguna sa mga tao para isagawa ang Salah. 
Mga pinangungunahan ng Imam sa Salah. 

Para humingi ng ulan. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 



> ^ > X i ^ 0 

(pL*. ^ 0,^^ l)^ '^l 


Sinabi ni Propeta Muhammad "Huwag 
ninyong ibukod-tangi ang gabi ng Jumu-ah sa 
pagsasagawa ng Oiyam^^, at huwag ninyo itong 
piliin sa mga araw na ito lamang ang pinag- 
aayunuhan ninyo maliban sa isa sa inyo na dati 
nang nag - aayuno".^^ (sahih Musiim) 




« jl Uj ^yAi jl 3^J 


At sinabi pa ni Propeta Muhammad^: 
"Huwag pag-aayunuhan ng isa sa inyo ang araw 
ng jumu-ah maliban kung pag-aayunuhan ang 
araw bago ang araw ng jumu-ah o ang araw 
pagkatapos nito". {Muttafaqun Alayhi) 


Paggising sa ikatlong bahagi ng gabi para magsagawa ng Qiyamul-Layl o 
tinatawag na Tahajjud, ito ay labing-tatlong Rak~ah bilang Sunnah na Salah. 

Isang tao na gawain na niyang mag-ayuno at tumapat lamang sa araw ng 
Jumu-ah ang kanyang pag-aayuno. Ang Jumu-ah ay pista ng Muslim na mas 
mainam kung magkainan at magkaroon ng mga kasiyahang ipinapahintulot sa 
Islam. 




Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito L£j 


IBA PANG MGA ALITUNTUNIN 

1. Sinuman ang umabot ng isang Rak-ah sa 
Salatul-] umu-ah, ay umabot ng Salah at kailangan 
niyang isagawa ang kulang na Rak-ah, ngunit 
sinuman ang umabot ng mas mababa pa sa isang 
Rak-ah ng Salatul-] umu-ah, ay kailangang 
magsagawa ng Salatul-Dhu'hr. 

Sinabi ni ibnu Mas-ud Kapag naabutan mo ang 
isang Rak-ah ng j umu-ah, ay idagdag mo lang ang 
ikalawang Rak-ah at kung hindi mo naabutan ang 
Ruku'i4 ay magsagawa ka ng apat na Rak-ah 
bilang Salatul-Dhu'hr. (Ai-BaniAi-irwas/si) 

2. Ang paglipat ng ibang lugar mula sa 
kinauupuan kapag siya'y natalo ng antok: 


“ Pinakahuling pagyuko sa tuhod sa Salatul-Jumu-ah. 





Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito 0 


Sinabi ni Propeta Muhammad "Kapag 
dinatnan ng antok ang isa sa inyo sa araw ng 
j umu-ahi 5 , ay lumipat ng upuan. (sahiu Ai-Tirmidhi) 1/295 

Abu Dawud H1119) 

3. Sinuman ang hindi dumalo sa Salatul-] umu-ah 
kasama ng mga Muslim sanhi ng tanggap na 
kadahilanan sa Islam, dahil sa karamdaman 0 iba 
pang tulad nito ay kailangang magsagawa siya ng 
Salatul-Dhu'hr at ganiyan rin ang babae, 
naglalakbay at mga nakatira sa disyerto, tulad ng 
gabay na turo ni Propeta Muhammad M na siyang 
pananaw ng mga Pantas sa Islam. (Majmu' Patawa ni 

Shaykh Bin Baz) 

4. Ang sinumang nasa paglalakbay, ay hindi 
inuubligang magsagawa ng Salatul-] umu-ah 
sapagka't si Propeta Muhammad^ sa kanyang 
paglalakbay ay hindi nagsagawa ng Salatul-] umu- 
ah at noong isagawa niya ang kahuli-hulihang Hajj 
niya na nasa Arafah at araw ng jumu-ah ay 
nagsagawa ng Salah para sa Dhu'hr at Asr at 
pinagsama niya ito sa oras ng Dhu'hr at hindi 
nagsagawa ng Salatul-j umu-ah at ganoon din na 
ito'y sinunod ng mga Al-Khulata^s gt 1^3 pgng mga 
tulad nila. 


15 Habang ang Imam ay nagbibigay ng sermon. 

Siia Abu Bakr, Omar, Uthman at Aii. Kaiugdan nawa siiang iahat ni Aiiah. 



Araw ngj umu-ah, Kahigtan at mga Alituntunin nito Si 


5. Naisasagawa ang Salatul-Jumu-ah sa baryo at 
lungsod. 

Sinabi ni ibnu Abbas (kalugdan nawa sila ni Allah) 
ang unang jumu-ah na itinayo pagkatapos ng 
j umu-ah sa Masjid ni Propeta Muhammad M ay sa 
Masjid ni Abdul-Qays sa jawathi Bahrain. (Bukhari, 

Kitabul-Jumu-ah pintuang 11) 

Sinabi ni Uthman Bin Abi Shaybah: ito aysa baryo 
na isa sa mga nayon ni Abdul-Qays. (auu Dawud h loes) 





8jla) 

oLll^l XS’y 
, 0 • 0 -^ • 


A^\j 



